
Jlianaðarrit til stuðnings hirlcju og kristinclómi íslendinga. 
gefið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi Isl. í j Vestrheimi. 


RITSTJÓRI JÓN BJARN1A80N. 


14. árg. 


winnipeg; apríl 1899. 


Nr. 2. 


Hverju kross Krists lieíir kornið til leiðar. 

Snúið úr æflsögu Krists eftir F. W. Parrar. 


Afleiöingarnar af verki Jesú Krists eru jafnvel fyrir van- 
trúarmanninn ómotmælanlegar eins og þær blasa við í mann- 
kynssögunni. Grimmdin varð ræk úr lífi manna. pað var far- 
ið að halda girndar-ástríðunum í skefjum. Sjálfsmorð varð í 
meðvitund almennings brennimerkt sem óhœfa. Hin and^ 
st yggilegu ungbarna-morð urðu fyrir hegning og fóru dvínandi. 
Hinn ýmsi blygðunarlausi saurugleiki heiðindómsins varð að 
flýja í felur, þangað inn í myrkrið, sem segja má að hann ætti 
heima. Naumast var nokkur sú tegund af mannlífsböli til, að 
ekki kœmi á henní linun eða lækning. Skylmingamönnunum 
varð borgið, [ þeim aumingja mönnum, sem hafðir voru til 
þess að berjast á leiksviðinu, almenningi til augna-gamans,upp 
á ^ °g dauða í hinum hræðilegu einvígum, ýmist við sína eig- 
m líka, aðra samskonar menn, öllegar við óarga villudýr. 

( þeim mönnum varð borgið. þeir ódæðis-sjónleikir dóu út.]*) 
þrælum var gefið frelsi. Herteknir menn nutu verndar. Sjúk- 
uni^ monnum var hjúkrað. Munaðarleysingjum var veitt húsa- 
skjöl og heimili. Lífi kvenna var lyft á hærra stig. Hið 
jkleýsi barnœskunnar fékk yfir sig uýjan dýrðarbjarma. 

—R? Stendr innan hornklofanna, er til skýringar við 



Á öllum stigum lífsins komu hin betrandi áhrif þess í ljós. 
MeSaumkunarsemi haföi veriS lögS mönnum út til lasts; en 
hún varð nú viSrkennd sem dyggð. Fátœktin var áSr talin 
bölvan, aS eins bölvan; en hún varS nú aS blessan. Líkam- 
leg vinna var í óvirSing og fyrirlitning; en hún varS nú 
virðulegt skyldustarf. HjónabandiS var lítiS meira en 
þungbært ánauSarok, en þaS breyttist svo, aS hjónabandiS 
varS nálega aS blessuðu sakramenti. Menn höfSu ör- 
vænt um, aS mannlegt líf gæti nokkurn tíma eignazt engilbjart- 
an hreinleik; en slíkr hreinleikr kom nú fram í lífi manna. 
Menn höfSu hæSzt aS hógværðinni; en hún birtist nú og fékk 
viðrkenning. Kærleikr manna á meSal var í rauninni ekki 
til; aS því litla leyti, sem talaS verSr um hann á þeirri tíS, 
hélt hann sér innan hinna þröngu takmarka blóSt^ngda og 
venzla nánustu skyldmenna og vina; en úr þessu fór hann aS 
ná út eins langt og mannlegar verur eru til í heiminum. Jafn- 
vel þar, sem boSskapnum kristilega var ekki trúaS, kom þann- 
ig fram hugmyndin um mennina alla sem brœSr; en svo bœtt- 
ist þaS við um heim allan, þar sem boðskap þessum var trúaS, 
að líf einstaklinganna fengu á sig nýjan hreinleik og sálir 
manna nýja lyfting. Og í öllum löndum, þar sem kristin- 
dómsboSskapnum hefir í sannleika verið trúaS og hann hefir 
náS aS setja mót sitt á mannlegt líf, hefir hann af sér getiS 
slíkan hreinleik í hjörtum manna, slíkan frið í sálum manna, 
og slíkan unaS í heimilislífi manna, að virðast mætti, að engl- 
arnir, sem boSuðu komu Krists í heiminn, hafi einnig látið 
þessi eSa þvílík orð óma í eyrum allra beygðra og kraminna 
mótlætismanna: ,,þ»egar þér liggiS á milli hjarSanna, þá eru 
dúfuvængirnir þaktir af silfri og fjaSrir hennar pentaSar gulli. ‘ ‘*) 


En þó aS þaS þannig sé stórkostlega mikið, sem jáfnvel 
algjörlega trúlaus maðr hlýtr aS sjá aS leitt hafi til blessunar 
fyrir heiminn af lífi og dauSa Jesú Krists, þá sér þó trúaSr 
kristinn maSr miklu miklu meira. í hans augurn er líf og 


dauSi Jesú beinlínis sama sem upprisa frá dauSum. 
Krists er fyrir honum nokkuS óendanlega miklu meira 


*) Sálm. 68, 13. 



19 


er hiS ytra kemr fram í sögu mannkynsins. Kross Krists 
merkir fyrir honum uppfylling allra hinna guSlegu spádóma 
og mannkynssöguna búna aö ná síSasta fullkomnunar-endi- 
marki sínu. Kross Krists merkir fyrir honum úrlausn á leynd- 
ardómi fœSingarinnar og sigrvinning á leyndardómi grafarinn- 
ar. Líf Krists er fyrir honum hin fullkomna fyrirmynd; dauSi 
Krists óendanleg endrlausn. þegar kristinn maSr íhugar hold- 
tekju Jesú og krossfesting hans, þá finnr hann ekki til þess, aS 
guS sé langt á burtu, aS jörS þessi sé aS eins ofr lítill depill, 
sem látinn er eiga sig sjálfr, í takmarkalausum himinblám- 
anum, og maSrinn aS eins ómerkileg smáögn, sem fleygt hefir 
veriS af blindri örlagahending út á meSal hinna mörgu milíóna 
mannssálna,—heldr hrópar hann í trú og von og kærleika: 
,,þetta er tjaldbúS guSs á meSal mannanna; hjá þeim mun 
hann bústaS hafa, og þeir skulu vera hans fólk. “—, ,þér eruS 
musteri lifanda guSs, eins og guS hefir sagt: ,,Eg vil búa á 
meöal þeirra og dvelja hjá þeim“ (Op. 21, 3—sbr. Esek. 37, 
27—■; 2. Kor. 6, 16). 


f 

Frá Islandi. 

Eftir séra Jónas A» Sigurdsson. 

11. 

I síSastliSnum MaímánuSi, á annan í hvítasunnu, lagSi 
eg aS heiman til íslands. í blaSinu ,,Lögbergi“, og sömu- 
leiSis í öSru blaSi, ensku, hefi eg þegar getiS ferðar minnar til 
Skotlands, og vil eg sem minnst endrtaka af því, sem þar 
var sagt. 

En þar er nú til máls aS taka, sem fyrr var frá horfiS að 
,, Lögbergi 1 

þaS var á laugardag 11. Júní kl. 6]/ 2 að kvöldinu, aS eg 
sté út úr járnbrautarlestinni í Edinburgh, höfuðstaS Skot- 
lands. Frá New York fór eg laugard. 4. Júní kl. % e. h.; 
yfir Atlanzhafiö til Queenstown á írlandi, þaðan til Liverpool 
á vestrströnd Englands, og eftir dálitla dvöl þar norðr um 
land til Edinburgh, var farið allt á einni viku. 

Eg man vel eftir þessum fyrsta degi mínum við England. 



20 


þó þjóöerni og tunga sé hin sama og hér, kom mér allt ó- 
kunnuglega fyrir sjónir. Svo ,,þyngdi í lofti þoka dimm“. 
Mér fannst eg vera svo dœmalaust einn. Eg vissi, aö eg átti 
engan samferöamann þar og engan samlanda hjá mér. Eg 
var einn að hugsa til hinnar fjarlægu Thule , konungsdóttur- 
innar í álögum norör við heimskautsbaug, —• einn í allri þess- 
ari mannös að leita hennar. Beda hinn virðulegi (700—755) 
reit endr fyrir löngu um þessa ey og miðnætrsólina hennar. 
En mennirnir elskuðu myrkrið meir en ljósið, og lengi beið 
Thule •—ísland—mannlaus ey og ein í úthafinu. Loks var 
hún numin,-—hernumin. Átti eg þá ekki sömuleiðis, barnið 
hennar, að vera einn? 

þá er svo stendr á, getr maðr orðið býsna einn og lítill— 
þýðingarlítill í heiminum. Oft hafði eg gaman af að fara 
einförum sem unglingr, og lengi hafði eg þráð að fara í glímu 
við þennan heim. það var aldrei mikil víkingslund í mér, en 
talsvert farmannseðli. þá langaði mig úr einverunni út í 
heim. Nú langaði mig enn meir úr fjölmenninu aftr til föður- 
landsins, heim. Óhætt er mér að segja, að eg þráði það næst 
landi fyrirheitisins. Nú var óskastundin hitt. Draumr 
margra ára var nú að koma fram, — minn lífsdraumr. Og 
hvað var þá loks unnið í allri þessari glímu ? Átti eg að ganga 
haltr af hólmi sem Jakob forðum á leið til föðurlandsins ? 
Eg veit það eigi; en hitt þrái eg og um það var eg að reyna 
að biðja, fyrir mig og börnin, sem ,,vita ei, hvers biðja ber“, 
að þegar vér förum að heiman, birtist guð oss í öllum œsku- 
draumum og síðar blessi hann oss ávallt í lífsbaráttunni, 
sem forðum blessaði hann barn sitt Jakob einmana í austr- 
landa-óbyggðunum. 

Á leið þessari vöktu oft í huga mér vísuorð séra Mattíasar 
um börnin, sem drukknuðu á heimleið: ,,en foreldranna 
faðmr er fyrir handan á. ‘ ‘ það dró þau heimleiðis, út í ána 
og inn í eilífðina. 

Og heldr hefði eg lagt á tvær hættur eins og þessi börn 
en að komast ekki heim. Og eftir að eg kom til Skotlands 
var þetta ávallt efst í huga mínum: ,,ÍJesú nafni áfram, því 
örskammt er heim. “ 



21 


þó mér fyndist mikið til um höfuðborg Skotlands, sögu- 
staðina þar og fólkiö, brá mér mjög viö loftslagiö. Eg efa 
ekki, aö þaö geti veriö heilnæmt. En þaö er hráslagalegt og 
kalt fyrir þann, sem þangað kemr frá meginlandi Ameríku. 
þaö fylgir náttúrlega sjóloftinu, hve kaldr hinn minnsti and- 
vari reynist. Aö kvöldi hins 14. Júní var hitinn aö eins 52 
gr. Alla dagana hvíldi móöa eöa mistr yfir öllu, sjó og landi. 
það jók einhvern drunga í loftinu, og hélt eg fyrst, aö þetta 
væri einhver reykjar-móöa, sem tíð er í stórborgum. En það 
var ekki. Mjög hamlar hún útsýni, því maör sér skammt og 
óglöggt. í haust, þegar eg kom aftr frá íslandi, grúföi þetta 
sama móöu-ský, líkast byssu-reyk, eins og þak, ekki einungis 
yfir borgunum, sem London, heldr yfir landinu öllu. þrátt 
fyrir það eru Bretar enginn þokulýðr, heldr menn komnir ,,út 
úr þokunni“.—Rétt áðr en eg fór frá Skotlandi, heimsótti eg 
próf. Sveinbjörn þ. Sveinbjörnson. Hann er prestaskóla- 
kandídat frá Reykjavík (f. 1847, útskr. 1868), ljúfr maðr og 
ástúðlegr. Að líkindum er hann hinn eini íslenzki söngfrœö- 
ingr og tónskáld, sem atvinnu hefir af þeirri list í einni 
menntastöð heimsins. Fremr er þaö sorglegt, hve sjaldan 
vér íslendingar njótum sjálfir hinna beztu krafta hjá börnum 
þjóðar vorrar. Oft geta sögur vorar um það, að frægir og 
friösamir íslendingar kusu að dvelja erlendis, fjarri hinu 
þrönga og deilugjarna þjóðlifi ættjarðarinnar. það var ekki 
aö eins, aö þeir öfluöu sér erlendis fjár og frama, aðþeirlæröu 
þar íþróttir og atorku, heldr dvöldu margir hinna nýtustu 
manna að langvistum í útlöndum, af frjálsum vilja, •—eða 
þjóðin gjöröi þá útlæga. þannig gekk þaö í öndverðu og 
gengr því miör enn, þó aðrar sé nú orsakirnar. Hið allra 
sárasta er þó, að óspektir, andleysi og kristnispjöll skuli 
hvorki þá né nú hafa fengið sinn útlegðardóm, — og aldrei átt 
útkvæmt til íslands. — Á leið minni að heiman gisti eg hjá 
próf. Sveinbjörnson. Ber heimili hans vott um velgengni 
og er við hœfi tiginna manna. Söng hann þá fyrir mig ný- 
orktan stríðssöng eftir sjálfan sig (lagið), og mun eg aldrei fá 
gleymt þeirri list, sem bæöi lagiö, söngrinn og hljóðfœrasláttr- 
inn birti, —Hann er mjög íslenzkr í anda og var að ráðgjöra 



22 


Ameríkuferö og jafnvel að setjast hér að. Má nærri geta, að 
eg hafi ekki latt hann þeirrar farar. 

15. Júní átti gufuskipið ,,Thyra“ aS koma til Leith frá 
Kaupmannahöfn, á leiö til íslands. J>aö skip er minnst þeirra 
skipa, sem til íslands ganga, einar 830 lestir, og heldr seint í 
förum. Brá mér viö eftir skip ]?aS, sem eg fór meö frá New 
York, því þaS var nálega 13 þúsund lestir. 

Frá Leith, eöa Edinburgh, eru um 800 enskar mílur til 
íslands; og þó eru þessi dönsku póstskip 4—5 sólarhringa aö 
fara þá leiö, þegar vel gengr. Mér var sagt, aö hiS danska 
,,sameinaSa gufuskipafélag“ hefSi um 120 gufuskip í förum, 
og eru þau, sem til íslands ganga, án efa ekki þeirra bezt. 
Fátœkum er flest full-boSlegt. FélagiS hefir umboösmenn í 
Leith, Geo. Turnbull & Co., og geta farþegar snúiS sér til 
þeirra. Enskir og danskir peningar ganga jafnt til félagsins. 
Ferjutollrinn til íslands er fremr hár, enda aö eins einn 
ferjumaöur (félagiö). Fargjald á fyrsta farþegarúmi er 90 
kr. (£5) og auk þess 4 kr. á dag fyrir fœSi. Farbréf, sem 
gildir í 6 mán., fyrir báSar leiSir, fæst þó fyrir 144 kr. Á 
milli Englands og Ameríku gilda þau farbréf venjulega í 12 
mánuöi. Farþegum líSr hér allvel í fyrsta farrúmi, sem þó er 
ekki neitt betra en annaS farrúm á góðum skipum, er ganga 
á milli Ameríku og Englands. En á þessum dönsku skipum 
saknar maör hins enska dugnaðar og fjörs. I staSinn fyrir 
rafljós fær maSr hér kertaljós—nema á,,Botnia“, að sögn. 
Út á þaS smáatriSi er nú ekkert verulegt aö setja. En þaS 
táknar mismuninn í svo mörgu öSru,—að mér skilst. HiS 
andlega andrúmsloft er breytt.—Engin var hér guSsþjónusta 
,, um borS 1 ‘ eins og tíökast á enskum, amerískum og flest- 
um öSrum skipum. Eitt hiS fyrsta, sem eg heyrSi talaö á 
þessu skipi, var álas um ,,innra trúboSiö“ í Danmörku og 
hnjóSsyrSi um trúboSa. AS slíkt sé venjulegt skal alls eigi 
sagt. Aftr er tilbeðiS eitt goS hinna gömlu Rómverja —• og 
Dana, Bakkus, mjög einlæglega á þeim skipum, sem eg fór 
meö. Á viðkomustöðum koma ávallt ýmsir út í skip, ef 
veör leyfir, og nokkrir, aS því er virðist, til aS drekka sig 
ölvaða, og er þaS sorglegr siSr. Og konur sá eg þar reykja 



23 


vindla og drekka tvímenning vi 5 karlmenn; og er þá sízt von 
á góSu. 

Fátt var íslenzkra farþega með skipinu. Einn íslenzkr 
kaupmaör, alinn upp í sömu sveit og eg, var mér samferöa, 
búfrœöingr frá Eiðum og bóndi af austrlandi, sem komu frá 
sýningunni í Björgvin.—Með tíðindum má það telja, að þessi 
kaupmaðr er talinn auðugastr allra íslendinga. Mest sam- 
neyti átti eg þó við prest frá London, dr. Henry Lansdell; 
hafði hann þegar ferðazt um ffest lönd, og er auk þess orðinn 
talsvert nafnkunnr rithöfundr, — mest fyrir ferðasögur. Hann 
var á leið til íslands ásamt konu sinni og nokkrum öðrum 
Englendingum, sem ætluðu að dvelja þar sumarlangt. Lét 
hann sér mjög annt um að kynnast andlegum hag íslendinga 
og kirkjulífi þeirra. — Sjóferðin var tíðindalaus og sjóveðr 
gott. Hin venjulega skipaleið til Islands liggr norðr með 
Skotlandi, fyrir austan Orkneyjar, vestan Shetlandseyja, þá 
nálega í norðr til Færeyja og þaðan í norðvestr til íslands. 
— Frá Leith fórum við á hádegi fimmtud. 16. Júní. A laug- 
ardagsmorguninn sáum vér Færeyjar og komum kl. 2 e. h. til 
þórshafnar, sem er höfuðstaðr eyjanna. Kaupstaðarbúar eru 
um 1,300, en um 13 þúsundir manna eru í öllum eyjunum. 
Veðr var kalt og þoka í lofti. Langt var um liðið frá því eg 
hafði séð norðanvindinn og þokuna í sínum eltingaleik um 
fjöll og firrnindi. Hvað eg mundi nú vel eftir þessu á íslandi! 
Lœkir og smáár komu hoppandi niðr fjöll og hlíðar og út í 
sjó,—eins og þau væri að flýja þokuna og kuldann þar efra,—• 
flýja eins og Brák fyrir berserksgangi Skallagríms. Náttúran 
er hér á sínum berserksgangi oft og einatt. 

Færeyjar virtust mér hrjóstrugar; og það, sem gróðr virð- 
ist tilsýndar, er einatt mosi, en ekki gras. Sauðfjárrœkt hlýtr 
að vera hér lakari en á íslandi. Aftr hygg eg hér betr stund- 
aðar fiskiveiðar. Færeyingar eru sagðir í uppgangi. íslend- 
ingar segja sjálfir hið gagnstœða um sinn hag. Ekki er þó 
landkostamunr Færeyingum í vil. Tíðarfar og stjórnarhætt- 
ir hinir sömu að telja má.—Eg fór í land í þórshöfn. Bœjar- 
stœðið er óslétt og mjög grýtt. Minnir þar margt á íslenzkt 
ástand, sem vonlegt er. Húsþökin eru torfþök grasi vaxin, 



24 


sem víða heima. Dómkirkjuna eSa aðalkirkjuna skoSaSi eg, 
og er hún all-stórt, en fremr fornfálegt timbrhús, og kirkju- 
garSrinn umhverfis hana. Ekki man eg eftir nema einu lag- 
legu steinhúsi, húsi amtmannsins, sem er þeirra æSsta yfir- 
vald, ungr maSr, Berentsen aS nafni.—þorpsbúa skortir ef til 
vill ýms hin ytri menningar-einkenni, en þeir báru aftr á sér 
einkenni ráSvendni og atorku. Jafnvel smásveinar á götum 
voru hinir háttprúSustu og heilsuSu hinum ókunnu aSkomu- 
mönnum berhöfSaSir. þeir voru boSnir og búnir til greiSvikni. 

Tvo Englendinga hitti eg, sem eru búsettir í þórshöfn. 
þeir prédika þar aftrhvarf fyrir hinum lútersku eyjarskeggjum. 
AS líkindum hafa þeir þá skoSun sumra trúflokka, sem 
vér erum farnir aS þekkja hér og heima, eins og trúbrœSr 
vorir á norSrlöndum, aS Lúterstrúarmenn sé hálfgjörSir 
andlegir og kirkjulegir skrælingjar,—þó þeim finnist þaS 
ef til vill ofr lítiS hœgra og hættuminna aS boSa þeirn 
,,sannleikann“ en öSrum villulýS og heiSingjum. þriSji Eng- 
lendingrinn bœttist viS í Færeyjum meS ,,Thyra“, Joncs aS 
nafni.. Hann hafSi veriS suör á Spáni til aS útbreiSa þar 
ýms kristindómsrit og biblíuna. SagSi hann mér margt af of- 
sóknum kaþólskra manna gegn prótestöntum á Spáni. Fyrir 
ári liSnu söfnuSu til dœmis Jesúítar saman í bœ einum öllum 
þeim biblíum, er fundust,og brenndu þær opinberlega á björtu 
báli. J)etta aöhöfSust þá kristnir menn í lok nítjándu aldar- 
innar í einu forn-frægu Evrópu-ríki!—Ivarl keisari hinn fimmti 
er enn aS reyna aS fyrirkoma Lúter. 

ViS Færeyjar kynntist eg lúterskum presti þar í eyjunum, 
séra FriSrik Petersen. Hann er þingmaSur fyrir eyjarnar í 
neSri deild danska ríkisþingsins. íslenzku talar hann vel, 
enda gekk hann í Reykjavíkr-skóla.—Hann sagSi mér, aS 
séra Jón Bjarnason í Winnipeg væri einn af kennurum sínum. 
ASstoSarprestr þjónar prestakallinu, sem er afar víSlent, í 
fjarveru hans. Séra Petersen er mjög viSfelldinn maSr, en 
orSinn ókunnugr ástandi Islendinga og bókmenntum þeirra.— 
Vert er aS minna á þaS, aS hann sagSi mér, aS nálega engir 
Færeyingar hefSi til Ameríku fariS og vildi alls eigi vestr 
flytja. 



25 


í Fæíeyjum hafði eg enga þreyju. Allt minnti á ísland. 
Eg sár-þráði að halda þaðan og—heim. Ferðin var orðin 
löng, og sjóleið er óvönum þreytandi. Og enginn dagr þess- 
arar minnar Mekka-ferðar var lengri né kaldari en sunnudagr- 
inn, sem fór í hönd, —19. Júní. Ekkert helgihald, engin guðs- 
þjónusta, engin sól, ekkert ísland.—pegar svo stendr á, er 
ekkert gaman að berast á boðum úti á reginhafi og eiga tvö 
heimkynni með 7 þús. mílna fjarlægð á milli þeirra. Eg hugs- 
aði til marmennilsins í sögunni, sem átti sjö börn á landi og 
sjö börn í sjó og vissi ekki, hvað velja skyldi.—Enn vareg orð- 
inn svo dœmalaust einn, aleinn, og átti hvergi heima. Öldu- 
gnauðið söng einstœðingsskapinn æ dýpra inn í hjarta mitt, og 
kuldinn hlúði að honum,—lagði sig yfir hjartað, líkt og þegar 
vegfarandinn villtr og örmagna grefr sig í fönn. Og þegar 
mér fannst hafsdjúpið vera gröf,öldurnar tár, norðan-næðingr- 
inn mannlífs-ófriðr og hjartakuldi, og þokan menningarleysið í 
lífinu og myrkrið í dauðanum,—þá fór eg að hugsa um hið 
litla og veikviða gufuskip á leið til íslands sem tákn hinnar veiku 
trúar á frelsarann, er ber þó hinn andlega farþega til lands 
fyrirheitisins. Og eg er þess fullviss, að ísland sendi þá ein- 
hvern helgan landvætt mér til hjálpar. ísland varð í huga 
mínum tákn helgra hluta, sem kristnir menn eiga í vændum. 

Og eg marg-endrtók þessi erindi í einverunni: 

,,Ýtti eg knerri viö Englands strönd, 
auöuga af gullir.u rauða. 

Dúðaði vorski’aut hin voldugu lönd; 
viljugan, nauðugan drögu mig bönd 
heim yfir hafflsemið auða, 
heim, heim í átthagann snauða.“ 

,,Heill sé þér, heill sé þér, hjarta míns land! 

Heldr und nálínið kalda — 
heldr eg kyssi þinn klakaða sand, 
komist eg heim yfir sjávarins 'orand, 
heldr en hurt frá þér halda, 
hjartað mitt jöklinum faida!“ 

Og eg hafði þetta fyrir niðrlag minna ferðahugsana, 
amen allra minna áforma og orða: 

,,I Jesú nafni áfram, því örskammt er heim!“ 



2Ö 


,,Fríkirkjan“. 


Með nýári fór í Reykjavík a 5 koma út nýtt kirkjulegt 
mánaöarrit, sem heitir ,,Fríkirkjan“. Ritstjórinn og útgef- 
andinn er séra Lárus Halldórsson, utan-þjóðkirkjuprestr 
Reyðfirðinga. það er í sama formi og ,,Sameiningin“, og er, 
eftir því, sem fyrirsögn þess hljóðar, gefið út ,,til stuðnings 
frjálsri kirkju og frjálslyndum kristindómi“. 

þó að tímarit þetta hafi ekki enn verið sent ,,Sam. “, 
höfum vér þó náð í tvö fyrstu blöð þess, og teljum sjálfsagt að 
geta þess að nokkru. 

Séra Lárus Halldórsson er fyrir löngu þjóðkunnr maðr, 
ekki að eins fyrir þá sök, að hann hefir svo lengi staðið einn 
síns liðs meðal prestanna á íslandi, fyrir utan þjóðkirkjuna, 
heldr líka fyrir þá sök, að hann er vitanlega svo prýðilega vel 
gefinn maðr, vafalaust einhver mesti hœfilegleika-maðr, sem 
nútíðarkristni íslands á til í eigu sinni. Ómögulegt var líka 
annað en veita því eftirtekt, að hann skyldi leggja virðulega 
og notalega stöðu í þjóðkirkjunni í sölurnar fyrir sannfœring 
sína, þá er honum var orðið Ijóst, að hún kœmi í algjöran 
bága við ráðandi skoðanir í kirkjumálum þar á íslandi. 
Jafnvel þeir, sem allt aðra skoðan en séra Lárus höfðu á þeim 
atriðum, sem ágreiningnum ollu á milli hans og þjóðkirkjunn- 
ar, gátu ekki annað en borið virðing fyrir óeigingirni hans og 
sannfœringarstyrk, þó að mörgum fyndist þar fremr kenna 
óþarfs stíflyndis en nokkurs annars. Svo sem kunnugt er 
voru það seremoníurnar eða helgisiðirnir ytri í þjóðkirkju ís- 
lands, sem urðu svo stórt númer í huga séra Lárusar, að hann 
sá sig til neyddan að leggja þar niðr embætti og segja skilið við 
hana. En síðan gjörðist hann fyrir mjög eðlilega rás viðburð- 
anna leiðtogi fólks þess í Reyðarfirði, sem lent hafði út úr 
þjóðkirkjunni út af óánœgju við kirkjustjórnina. Naumast 
verðr orsök úrgöngu þess fólks talin gild. En þar sem sá 
hópr manna á annað borð var farinn að standa fyrir utan 
þjóðkirkjuna og vafalaust einhuga í því, að hverfa ekki aftr 
þar inn, þá var ekki nema eðlilegt, að séra Lárus eins og þá 
stóð á fyrir honum tœki prestsköllun þeirra. Hin kirkjulega 



27 


stefnuskrá hans var 5 þá skiljanlega fyllri en áSr. Hann fór 
nú ekki aS eins aS hugsa um þaS, aS hinir lögboSnu ytri helgi- 
siSir í því formi, sem þeir hafa á íslandi, væri kristindómslíf- 
inu til fyrirstööu, heldr líka um þjóSkirkjufyrirkomulagiS, yfir- 
ráS hins borgaralega stjórnarvalds, landstjórnarinnar verald- 
legu, yfir kirkjunni, sem hann réttilega sá aS var og er óheppi- 
legt og all-fjarri hinni upphaflegu hugsjón kristindómsins. 
Langr er nú orðinn tíminn síSan séra Lárus hóf starf í frí- 
kirkjusöfnuöi Reyöfiröinga, og hefir fremr lítiS á því boriS, 
söfnuSrinn víst ekki til muna fœrt sig út, og engar tilraunir, 
svo kunnugt sé, af honum verið gjörðar í þá átt aö vinna sér 
áhangendr út um land. Hins vegar hefir þó á seinni árum 
heyrzt votta fyrir talsveröum áhuga á aöskilnaSi ríkis og kirkju 
á íslandi hjá sumum þjóSkirkjuprestunum þar. Og meöan 
,,KirkjublaöiS“ var á gangi virtist sem sú hugsan væri óSum 
aS glœðast; því ritstjórinn, séra þórhallr Bjarnarson, forstööu- 
maör prestaskólans, tók þaö hiklaust upp á stefnuskrá blaös- 
ins. En síðan ,,KirkjublaSiS“ hætti, ogjafnvel áSr, hefir sá 
áhugi sýnilega hjaönaö. ,,Veröi ljós!“, hiö kirkjulega mál- 
gagn þeirra séra Jóns Helgasonar, hefir all-eindregið talaö 
gegn fríkirkjumálinu, skiljanlega meö þaö á bak við eyrað, aö 
talsmönnum fríkirkjunnar meöal prestanna hafi aldrei veriS 
veruleg alvara með það mál, og aö þar sem slíkr aðskilnaör 
eins og menn hafa veriS aö tala um hlyti að eiga ákaflega 
langt í land og ef til vill kœmist aldrei í framkvæmd, þá væri 
þaö að eins til þess aS leiöa hugi manna burt frá því, ,,sem 
eitt er nauösynlegt“, glœöing trúarlífsins í kirkjunni á íslandi, 
aö vera aS burðast meö annað eins mál. 

Meö tilliti til þessa byrjar nú séra Lárus útgáfublaös síns. 
þaS á, eins og nafn þess segir til, að vera málgagn fríkirkju- 
hugmyndarinnar og þá auövitað líka aö vitna á móti skaövæni 
fastákveðinna, lögbundinna ytri helgisiða, sem ekki eigi neina 
rót í guðs orði. í ,,Upphafsljóðum“, sem Janúar-blaSiö byrj- 
ar á, er sterklega lýst yfir því, aö eins og guSs orð sé alfrjálst, 
þannig eigi kristin kirkja einnig aS vera frjáls. 

,,Að kirkjan í eðli og anda sé frjáls 

er upphaf vors máls, ‘ ‘ 



2 § 


þau ÍjóS eru í alla staöi myndarleg, og flest annað er líka vel 
og rétt sagt, sem séra Lárus í þessum blöðum tekr íram til 
stuönings fríkirkjuhugmyndinni. En þegar hann fer að tala 
um helgisiöamáliö, þá kemr ekki lítill trúarlegr misskilningr 
fram hjá honum. Hann heldr því fram, aö allt fyrirkomulag 
kristinna safnaöa eigi aö vera byggt á tilskipunum Jesú Krists, 
—ekki aö eins trúin og lífiö, heldr líka allar hinar ytri umbúö- 
ir kirkjunnar, form guösþjónustunnar í smáu og stóru o.s.frv. 
þetta er misskilningr, og hann ekki svo lítill. Sannleikrinn 
er, aö það eru alls engar ,,tilskipanir“ til frá frelsaranum um 
hið ytra fyrirkomulag kirkjunnar. Slíkar guölegar tilskipanir 
voru áðr til—fyrir kirkju ísraelsmanna, og liggja fyrir oss enn 
í gamla testamentinu. En þær áttu að eins í gildi að vera á 
undirbúningstíðinni áðr en Messías kœmi, enda voru hátíðlega 
afnumdar með Jesú Kristi. Kristnir menn voru frá upphafi 
alfrjálsir að því, hvernig þeir höguöu safnaðarguðsþjónustu 
sinni eða yfir höfuð aö tala byggi um hinn kirkjulega félags- 
skap sinn hið ytra. Að eins þess að gæta, að ekkert væri í 
því fyrirkomulagi eða formi, sem eigi fengi samþýðzt sann- 
kristilegum trúaranda,—láta þann anda, heilagan anda, skapa 
formið eða fyrirkomulagið eftir því, sem á þeim og þeim staðn- 
um og tímanum ætti bezt við. Og myndi þá sá andi æfinlega 
í hinum ýmsu söfnuðum taka hœfilegt tillit til sögu liðinnar 
tíðar og kirkjunnar í heild sinni. Með þetta í huganum af- 
námu þeir Lúter og samverkamenn hans á siðbótartíðinni það 
allt úr helgisiðum kirkjunnar, sem að einhverju leyti kom f 
bága við hin evangelisku sannindi guðs orðs, er þeir með 
drottins hjálp leiddu í ljós, en létu hitt allt óhaggað. Auð- 
vitað geta nú helgisiðir þeir, sem tíðkazt hafa í lútersku kirkj- 
unni, orðið að dauðum seremoníum, og hafa einatt orðið, og 
líklega hvergi fremr en á íslandi. Og fyrir þessu hefir séra 
Lárus fyrir löngu haft opið auga. Og út af því hin mikla 
óbeit hans á öllum kirkjulegum helgisiðum. En hann hefir 
komizt of langt á þeirri leið,—svo langt, að hann vill augsýni- 
lega reka hinn illa anda, sem valdið hefirtómleik hinnakirkju- 
legu helgisiða, gjört þá að dauðum seremoníum, út úr kirkj- 
unni með öðrum samkyns anda, hinum púritanska lögmáls- 
anda, sem öll kirkjuleg form fordœmir fyrir þá sök, að ekkert 
í þá átt sé boðið í nýja testamentinu. 

það, sem lakast er í þessum tveim fyrstu blöðum ,,Frí- 
kirkjunnar“, sem vér höfum séð, er grein ein með fyrirsögn- 
inni: ,,Lögmálsneitun“, það er að segja sá partr þeirrar grein- 
ar, sem er frá ritstjóranum. það er hálfgildings vörn fyrir 
kenning hr. D. Östlunds, aðventista-trúboða, um helgihald 



29 


laugardagsins í ritlingi hans, nýlega útkomnum, er nefnist 
,, Hvíldardagr drottins“, sem séra Jón Helgason hefir ritaö á 
móti í blaði sínu ,,Ver8i ljós!“. En bæði vegna þess, að lítil 
tilhneiging er á meðal fólks vors til þess að gjöra laugardaginn 
að hvíldardegi í stað sunnudagsins, og þess enn fremr, að sér- 
staklega verðr minnzt þessa aðventista-bœklings í blaði þessu, 
viljum vér nú ekki frekar fara út í J>að mál. 

,,Fríkirkjan“ er með myndum; mynd af Lúter, nokkuð 
dauf að prentaninni til, í Janúar-blaðinu; og myndir af ýmsum 
merkum fyrirrennurum reformazíónarinnar í Febrúar-blaðinu. 

Árgangsverð blaðsins er eins og á ,,Verði ljós!“ 


Almenn kirkjubœn 

(á eftir prédikan). 

Almáttugi og allra miskunnsamasti guð, faðir drottins 
vors Jesú Krists, vér þökkum þér fyrir alla gœzku þína og 
hjartgróna miskunn oss til handa, einkum gjöf sonar þíns 
elskulegs, og fyrir opinberan vilja þíns og náðar þinnar. Og 
vér grátbœnum þig að gróðrsetja svo orð þitt í oss, að vér fá- 
um geymt það í góðum og siðsömum hjörtum og með stöðug- 
lyndi borið ávöxt í göðum verkum. 

Af innsta grunni hjartna vorra biðjum vér þig að stjórna 
svo hinni almennu kirkju þinni með öllum hirðum hennar og 
þjónum, að hún fái varðveitzt í hreinni kenning þíns sáluhjálp- 
lega orðs, og trúin á þig þannig styrkzt og kærleikrinn vaxið í 
oss til allra manna. 

Varðveit einnig og blessa stjórnarvöld ríkjanna og land- 

anna, og sérstáklega þessa ríkis og þessa lands. —-Veit 

þeim náð til þess að gæta hinna mikilvægu embættisskyldna 
sinna samkvæmt þínum vilja, réttlætinu til eflingar, en vonzk- 
unni til hnekkis og hegningar, svo að vér með spekt og rósemi 
fáum lifað í allri guðrœkni og siðprýði. 

Lát þér og þóknast að snúa hjörtum mótstöðumanna 
vorra og óvina, svo þeir fái lagt niðr fjandskap sinn og orðið 
til þess hneigðir að vera oss samferða á lífsins leið í hógværð 
og friði. 

Hugga, ó, guð, með heilögum anda þínum alla þá, sem 
sem bágt eiga, alla, sem líða skort, alla sjúka menn, alla upp- 
gefna af líkamsþreytu, alla í dauðahættu eða öðru mótlæti, en 
einkum þá, sem þjást fyrir sakir þíns nafns og þíns sannleiks- 
málefnis, svo að þeir fái tekið þrengingunum þýðlega og kann- 
azt við þær sem merki hins föðurlega vilja þíns. 



3 ° 


Ög þótt vér höfum veröskuldaö réttláta reiöi þína og 
margfalda hegning, þá grátbœnum vér þig þó, allra miskunn- 
samasti faöir, að minnast ekki œskusynda vorra, né annarra 
afbrota vorra, heldr af óumrœðilegri gœzku þinni, náð og 
miskunnsemi, að vernda oss gegn öllu tjóni og öllum hættum 
bæði til líkams og sálar. • Varðveit oss frá röngum og hættu- 
legum kenningum, frá stríði og blóðsúthellingum, frá plágum 
og drepsóttum, frá eldsvoða og vatnatjóni, frá haglstormum 
og fellibyljum, frá uppskerubresti og hallæri, frá angist hjart- 
ans og örvænting um þína náð, og frá illum dauða. Og sýn 
þig á sérhverri neyðartíð nálægan hjálpara, frelsarann allra 
manna, einkum þeirra, sem trúa. 

Lát einnig alla nauðsynlega ávexti jarðarinnar dafna, að 
vér fáum notið þeirra á réttum tíma. Lát kristindómsfrœðslu 
œskulýðsins heppnast, öll lögmæt og leyfileg störf manna á 
sjó og landi, allar göfugar íþróttir og alla gagnlega þekking,—• 
og krýn það allt með blessan þinni. 

(Hér má, þá er svo stendr á, bera fram sérstakar fyrirbœnir.) 

Virzt þú, ó, guð, að veita oss þetta og sérhvað annað, sem 
vér að þínum vilja biðjum þig um, fyrir sakir hinna sáru písla 
og dauða Jesú Krists, sonar þíns eingetins, drottins vors og 
frelsara, sem með þér og heilögum anda lifir og ríkir einn 
sannr guð um aldir alda. Amen. (Churck Book.) 


Séra N. Steingrímr þorláksson í Park River gjörði sér 
ferð norðr til Selkirk í Marzmánuði, dvaldi þar hjá íslenzka 
söfnuðinum á sunnudaginn í miðföstu og prédikaði í kirkjunni 
nýju bæði að morgni og kvöldi. Var svo áðr ráð fyrir gjört 
af honum Og fulltrúum þess safnaðar. Söfnuðrinn hafði 
nokkru fyrr sent honum köllun til prestskapar, og kom séra 
Steingrímr nú með svar sitt. Og á safnaðarfundi eftir að 
hann var farinn var í einu hljóði ályktað, að taka prestþjón- 
ustuboði því, er hann hafði lagt fram sem svar upp á köllun- 
ina. I bráð er að eins samið um eitt ár, þannig, að séra 
Steingrímr þjóni Selkirk-söfnuði ásamt norsku söfnuðunum 
suðr frá, þar sem hann á heima, eftir því, sem ástœður leyfa. 
Búizt við, að hann komi norðr annan hvern mánuð og dvelji 
í Selkirk um tveggja vikna tíma í hvert sinn. þetta er sann- 
arlegt fagnaðarefni, ekki að eins fyrir söfnuð Selkirk-manna, 
heldr líka fyrir kirkjufélag vort allt, sem svo mikið gott á séra 
Steingrími að þakka, en hefir nú tiltölulega svo lítið getað 
jiotið hans þessi ár, sem hann eingöngu hefir þjónað norsk- 


um söfnuðum. Vonanda og óskanda, að hann verðí nú fram- 
vegis ávallt beinlínis þjónandi prestr Islendinga. 

Selkirk-safnaðarmenn hafa stór-mikið gjört fyrir kirkju 
sína í seinni tíð. þeir hafa málað hana alla að innan, sett í 
hana ,,galerí“ fyrir framstafni, júljað fordyrið, klætt altarið 
prýðil^ga, látið ábreiðu á gólfið fyrir innan gráðurnar, og loks 
keypt sér sunnan úr Bandaríkjum vönduð sæti í kirkjuna, sem 
kostað hafa hátt á annað hundrað dollara auk flutningskostn- 
aðar. petta er reglulegt stórvirki af svo fámennum söfnuði 
og ber vott um eigi lítinn kirkjulegan áhuga. 


Hr. Stefán Pálsson útskrifast væntanlega í vor frá guð- 
frœðisskólanum lúterska í Philadelphia. Hann hefir getið sér 
bezta orðstír á námsárum sínum bæði á þeim stór-merka 
prestaskóla og eins áðr meðan hann gekk á latínuskólann í 
Greenville, hið svo nefnda Thiel College. Eins og getið var 
um í ,,Sam. “ XIII, io hefir hann þessi tvö síðustu ársamfara 
guðfrœðisnámi sínu all-iðulega prédikað fyrir ensku-mælandi 
lúterskum söfnuðum þar austr frá, og er hann því auðvitað 
þegar orðinn vanr því starfi. Hvað hann gjörir af sér í vor 
eftir að hann hefir lokið sér af á prestaskólanum mun ekki enn 
fastráðið. En oss er um það kunnugt, að hann hefir tilboð 
um prestsembætti, og það fleiri en eitt, austr í ríkjum. Vænt- 
anlega tœki hann þó köllun til prestskapar frá íslendingum 
hér vestra, ef hann fengi hana, og það enda þótt fyrir miklu 
minni launum væri í þeirri átt að gangast en búast má við í 
hinni áttinni. Og ef einhverjir lúterskir söfnuðir eða fólks- 
hópar Islendinga, sem að undanförnu ekki hafa haft neina 
verulega prestsþjónustu eða allsendis ónóga, treysti sér nú til 
að kalla til sín prest, þá gjörði þeir vel í að snúa sér til þessa 
unga og efnilega guðfrœðings áðr en hann bindr sig fastan hjá 
annarrar j^jóðar fólki. Svo langt sem máttr kirkjufélags vors 
nær, teljum vér alveg víst, að það vildi styðja að því, að hr. 
Stefán Pálsson gæti starfað að útbreiðslu guðs ríkis hér meðal 
íslendinga. 


Kirkjurnar, sem myndirnar í þessu ,-Sam.“-blaði eru af, eru báðar 
í prestakalli séra Björns B. Jónssonar. Kirkja Vestrbeimssafnaðar var 
reist þegar á árinu 1891, hornsteinslagning hennar 22. sunnudag eftir 
trínitatis það ár. Kirkjan í Marshall var og upphaflega reist sama ár, 
en 1892 braut fellibylr liana og lagði hana í rústir. Ekki lá hún þó 
lengi í rústum. Safnaðarmenn endrreistu hana á sama ári, og fór þar 
fyrsta guðsþjónusta fram 4. sunnudag í aðventu 1892. En báðar voru 
kirkjur þessar óvígðar þangað til um kirkjuþingsleyti 1897. Þá voru 
þær og St. Páls kirkja í Minneota allar vígðar sama daginn, 27, Júní r 
2. sunnudag eftir trínitatis.i 



Næsta kirkjujnng - . 

Hér með auglýsi eg almenningi í söfnuðum liins evangeliska lút- 
erska kirkjuféiags Islendinga í Vestrheimi, að næsta—fimmtánda—árs- 
þing félagsins, sem samkvæmt ályktan síðasta kirkjuþings á að halda 
að Hallson í Norðr-Dakota, verðr,ef guð lofar. settí kirkju Hallson-safn- 
aðar föstudaginn ‘23. Júní, að aílokinni opinberri guðsþjónust*, sem 
hefst kl. 10 árdegis. 

I forföllum forseta og varaforseta, sem, eftir því, sem við er búizt, 
verða þá á fyrirhugaðri íslands-ferð sinni, er séra N. Steingrími Þor- 
lákssyni, elzta þjónanda presti kirkjufélagsins væntanlega viðstöddum, 
falið að gegna forsetastörfum í þingbyrjan. 

Trúmála-atriðið, sem valið er til umrœðu á þessu kirkjuþingi, er 
guðlegr innUástr heilagrar ritningar. Og heldr séra Björn B. Jönsson inn- 
gangsrceðu í því mali. 

Söfnuðir þeir, sem senda fieiri erindsreka en einn á kirkjuþing, gjöri 
svo vel, að útbúa hvern þeirra um sig með sérstöku vottorði um lögmæta 
kosning hans, og láti ekki nœgja að senda eitt sameiginlegt vottorð fyrir 
þá, er fyrir kosning hafa orðið. 

Winnipeg, 11. Apríl 1899. 

Jön Bjarnason, 

forseti kirkjufélagsins 


í fyrsta þætti af ritgjörð séra Jónasar A. Sigurðssonar í síðasta 
blaði ,,Sam.“ hafa hin tilfœrðu orð (á bls. 7) úr vísunni alþekktu eftir 
Steingrím Thorsteinsson misprentazt: ,,á askbotni með asklok fyrir 
himin“; þar stendr askbotn í staðinn fyrir asklok. 


„EIMEEIÐIN 1 '. eitt fjölbreyttasta og skémmtilegasta tímaritið á ís- 
íenzku. Hitgjörðir, myndir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti. 
Eæst hjá H. S. Bardal, S. Bergmann o. fl. 


,,KENNARINN“, mánaBarrit til notkunar vitS kri-tindómsfrœðslu barna í sunnu- 
dagsskólum og heimahúsum; kernr út í Minneota, Minn. Árgangrinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstj rri séra Björn B. Jónsson. Útg. S. Th. Westdal. 


,,ÍSAFOLD“, !ang-mesta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar f viku allt árið; kostar 
í Ameríku $1.50. Halldór S, Bardal, 181 King St„ Winnipeg, er útsölumaðr. 


„VERÐI LJÓS !“— hið kirkjulega mánaðarril jieirra séra Jóns Helgasonar, séra 
Sigurðar P. Sfvertsens og Haralds Níelssonar í Reykjavík — til sölu í bókaverzlan 
Halldórs S. Bardals í Winnipeg og kostar 60 cts. 


„SAMEINIMGIN" kemr út m^paðarlega, lá ári. Verð f Vestrheimi: $1.00 
árg,; greiðist fyrirfram. —Skrifswfa bl rðsinsi^BfcRoss Ave., Winnipeg, Manitolra, 
Canada. — Útgáfunefnd: Jón Bjarnason(ritstjjj ^mfe rik I. Bergmann, Jón A.Blöndal, 
Björn B. Jónsson og Jónas A/Sigurðsson. 


PRENTSMIDJA tÖGBERGS — YVINNIPEG, 



